WELSH OFFICE 


THE PATIEINAS 
CHARTER 


A CHARTER FOR PATIENTS 
IN WALES 


IMPROVING SERVICE 


THE PATIENT’S CHARTER 


The first Patient’s Charter for Wales was launched 
in 1991. It introduced the principles of the 
Government’s Citizen’s Charter to the NHS by 
telling you about your rights and setting high 
standards of service. 


A second edition was published in 1994. It 
introduced a number of improved standards. This 

is the third edition of the Patient’s Charter. It takes 
account of a survey of your views on how we can 
improve our services, for example, by reducing the 
waiting time in casualty departments and out-patient 
clinics, and giving clearer information to people in 
hospital, including details of treatment. It sets higher 
standards and builds on the success of the first two 
editions of the Charter. 


Our performance in 1995 


In 1995, our performance against the following 
standards was as good as, or better than, our 
performance in 1994. 


© We are meeting all the guarantees we made about 
how long people would have to wait to go into 
hospital. 


® Over 9 out of 10 patients are assessed by a doctor 
or a nurse within a short time of arriving at a 
casualty department. j 

® Over 9 out of 10 patients who need to go into the 


main hospital from casualty are given a bed 
within 2 hours. 


® 9 out of 10 patients are seen within half an hour 
of their out-patient appointment times. 


® 19 out of 20 emergency ambulances arrive within 
the target times. 


® Patients are receiving priority treatment if we 
cancel their operations at the last minute. 


® 11 NHS Wales organisations have been awarded 
the Charter Mark for outstanding service 
(in 1994, 4 NHS Wales organisations gained 
the Charter Mark). 


A COMMITMENT TO YOUR CARE 


The NHS provides services to meet your needs and 
expectations, whatever your age or ability to pay. 


You can expect the following: 


® To be treated with care, consideration and 
respect. 


& To have the right service at the right time and 
place. 


& To discuss and help to decide the care and 
treatment that’s right for you. 


® To decide whether you want to take part in 
medical research or in the training of medical 
students. 


& Your relatives and friends to be kept in touch 
with how your treatment is going, if this is what 
you want. 


® To be given information, as far as possible in 
English and Welsh. 


& All staff employed by the NHS to wear name 
badges. 


Extra help 


There is extra help available for you if you need it. 
For example, people with special needs are entitled 
to help when they are dealing with the NHS, 
including having someone to speak for them 

when necessary. 


bdo180:9.9?5,'40100:909910 10410): 


You have the right to: 


® be registered with a family doctor and to change 
to another doctor if you want to; 


& a health check: 
— when you join a doctor's patient list; and 


— if you are between 16 and 74 and you have 
not seen your doctor for 3 years; 


® have a home visit and health check every year if 
you are over 75 years old; 


® be seen by a hospital consultant you are happy 
with, if your doctor thinks you need to be 
reremea: 


® be referred for a second opinion if you and your 
doctor agree that this is necessary; and 


& see your health records, which should be kept 
confidential within the NHS. 


In an emergency you have the right to receive: 


medical care at any time, through your family 
doctor, the emergency ambulance service or a 
hospital casualty department. 


Your family doctor's practice 
charter 


More and more family doctors are producing their 
own charters for their patients. A year ago, one in 
six practices in Wales had a charter. Now, well over 
half of them have a charter. Practice charters tell you 
about the services the practice provides. They may 
explain: 


® how to make appointments; 

® ways to help you look after your health; 

& how to get repeat prescriptions; and 

© how to make suggestions for improving services. 


You can help your local practice by only calling 
your doctor out at night if you are sure that you 
or a member of your family cannot reasonably wait 
until the following day to see him or her. 


b'@ ©) Gio. Un} D4 ©) Of 5 DD Sas Be 8 


If you are registered with an NHS dentist, you have 
the right to: 


2 ask for and be given a treatment plan setting out 
the treatment your dentist thinks you need and 
the estimated cost of the treatment if you have to 

pay for it; and 

® receive advice in an emergency, and treatment if 


necessary. 


If you are not registered with an NHS dentist 
your local health authority will provide: 


» the names and addresses of NHS dentists in your 
ated: and 


» advice on local arrangements for emergency 
treatment. 


If you are referred to a hospital specialist you 
will receive an acknowledgement of the referral 
within 14 working days. 


b 4 ©) Cir, Vf De «0165 :«(0) 4 Uu (O) P.S, 


If you go to an optician you can expect he or 
she will: 


® tell you whether you can get an NHS eye test and 
about vouchers towards the cost of glasses or 
contact lenses; 


® offer you an eye test which includes checks for 
any disease or abnormality, as well as checking 
your sight; and 


& refer you to your doctor if you need any medical 
treatment or another examination. 


If you need glasses, immediately after your eye 
test the optician must give you a prescription 
which you can use to get your glasses. You can 
take this to any optician of your choice. 


If your optician fits you with contact lenses you 
can expect he or she will: 


& tell you how much they will cost, how to use 
them and how to look after them; and 


&6 give you follow-up care for at least six months, 
. and tell you how often they should see you 
afterwards. 


YOU AND YOUR PHARMACIST 


You have the right to: 


& decide which pharmacy to take your prescriptions 
to; and 


® have your prescription dealt with quickly. 
You can expect the pharmacist to: 


® give you your medicines and any materials and 
equipment in suitable containers with clear 
instructions on the labels about how to use 
them; and 


® explain the instructions to you if you are not sure 
how to take your medicine or use your materials 
or equipment. 


You can see a pharmacist without an appointment. 
You may have to wait at busy times of the day, but 
you should be told what is causing the delay, and 
when your prescription will be ready. 


There should be information on the pharmacy door 
or window to tell you how to get prescriptions 
when the pharmacy is closed. Local newspapers 
normally give this information too. 


If a medicine or materials or eguipment is not in 
stock your pharmacist should tell you when it will 
be available. If you prefer, you should be able to 
have the prescription back, so you can go to another 
pharmacy. 


HOSPITAL SERVICES 


National guarantees about 
hospital waiting times 


The national waiting times for hospital treatment are 
as follows: 


» You will receive urgent hospital treatment within 
a month. 


» You will receive treatment which isn’t urgent 
within 2 years of being referred by your doctor. 


® You will receive a hip or knee replacement or a 
cataract operation within 18 months of being 
referred by your doctor. 


® You will receive a coronary artery by-pass (or 


New 


6 similar treatment for blocked coronary arteries) 
rom 


April 1996 within a year of being diagnosed as needing one. 


These guarantees include the waiting time for your 
first appointment as an out-patient at the hospital. 
You should have this appointment within 6 months 
of your doctor referring you. 


Most patients will be seen well within these 
times. The guarantees give the maximum times 
you should have to wait. 


Standards for hospital services 
in Wales 


Accident and emergency and casualty departments 


® A doctor or nurse should see you within 10 
minutes to judge how urgent your problem is. 
They will: 


— ask you about the problem; 
— examine vou: 
— give you any first-aid treatment you need; and 


— talk to you about what will happen while you 
are in the department. 


New 


from 
April 1996 


New 


from 


April 1996 


New 


from 


April 1996 


® If you need to be taken in to the main hospital you 
should be given a hospital bed within 2 hours. 


Whether or not you are admitted: 


® You should not normally have to spend longer 
than 4 hours in the accident and emergency or 
casualty department. 


Out-patients clinic 


® You should not normally have to wait more than 
6 months for a first appointment. 


2 You should be seen within 30 minutes of your 
appointment time. 


If you have to go into hospital, you can expect 
the following: 


® You should be given written information about 
hospital facilities, for example, visiting times, 
catering services and security, before or when 
you go into hospital. It is good practice for the 
written information you receive to include details 
of your treatment. 


e 


From April 1996, hospitals should set local 
standards for catering which will offer patients 
a choice of meal and portion sizes, suitable for 
all diets. 


® Except in emergencies, you have the right to 
know before you go into hospital whether you 
will be cared for in a single-sex or mixed-sex 
ward. In Most cases, you can expect a single-sex 
washroom and toilet. If you would prefer to be 
cared for in a single-sex ward or single-sex bay 
area in a larger ward (which is just as private as 
a single-sex ward) the hospital will respect your 
wishes if possible. 


® Your operation should not be cancelled at the last 
minute for reasons which have nothing to do 
with your medical condition. If it is, you should 
have your operation within one month. 


® You should have your own nurse, midwife or 
health visitor who will explain how they will 
make sure you get the care and information 
you need. 


& Before you leave hospital, you should be given 
written details of any care the NHS will arrange 
and pay for, and any social care which has been 
arranged. 


® You should also be given the name of someone 
you can contact to discuss any care you need 
after you leave hospital. 


The standards in this charter apply to children 
and adults. 
If your child has to go into hospital: 


& he or she should be cared for on a children's 
ward, unless there are very special circumstances; 
and 


& you should be able to stay close to where he or 
she is Dems treated. 


A special Patient’s Charter for Children and Young 
People will be published early in 1996. Call freefone 
0800 66 55 44 for your free copy. 


If you need an emergency ambulance it should 
arrive within: 


& 14 minutes in a built-up area; 
& 18 minutes in a rural area; and 


& 21 minutes in a more remote area. 


COMMUNITY SERVICES 


If you need to see a nurse, midwife or health visitor: 


® they will agree an appointment with you within 
2 days of your asking; and 


& they will visit you within an hour of the 
appointment time. 


Occasionally, they will not be able to keep the 
appointment because of an emergency. If this 
happens they will contact you guickly and make 
a new appointment. 


Community care charters 


The NHS will be working with local authorities to 
produce local community care charters. These 
charters will show the standards of service you can 
expect from health services and local authority 
community care services. 


MENTAL HEALTH SERVICES 


» If you have a serious mental health problem you 


New 


f will be encouraged to work with a carer of your 
rom 


April 1996 choice and your local community mental health 


team, to agree a plan to help you get the care 
and support you need. You can keep a copy 
of this plan. 


Mf: NOD DLO Oe S^ 4 O) Ole : U'VS WN 
PROBLEM 


If you have a complaint about any NHS service, 
please discuss it first with the people who provide 
the service — your doctor, hospital, community nurse 
or health centre. 


If you want to follow up a complaint about hospital 
or community services, contact the Chief Executive 
of the hospital involved. 


If you make a complaint about a hospital, you 
can expect: 


® an acknowledgement within 2 working days; and 


New 


sume & a full reply within 4 weeks. If the investigation 
April 1996 


takes longer, you should be told the reason for 
the delay and be kept informed about what is 
happening. 


If you want to follow up a complaint about your 
doctor, dentist, optician or pharmacist, contact the 
branch of your local health authority which deals 
with family health services. 


If you are not satisfied with the response you 
receive, ask the Health Service Commissioner 
(the Health Ombudsman) to take up your case. 
Phone him on 01222 394621. 


You can contact your local Community Health 
Council for help and advice at any time. The 
number is in Yellow Pages. 


HOW YOU CAN HELP THE NHS 


The NHS in Wales is committed to meeting your 
healthcare needs and continuously improving the 
quality of its services to patients. 


How you can help the NHS to help you: 


& Try to find out about your health or medical 
condition. Ask questions so that when you make 
decisions, you have a better understanding of 
what is involved and what the choices are. 


® Tell your doctor, dentist and hospital if you 
change your name, address or phone number. 


@ Tell your doctor, dentist or hospital as soon as 
possible if you cannot keep an appointment. 
They may be able to see someone else in your 
place. 


& Return equipment such as wheelchairs, crutches, 
walking sticks or frames when you no longer 
need: them. 


& Let your local doctor, dentist, optician or 
pharmacist know what services are working well 
and what you think they need to improve. 


& Give blood regularly. Phone 0345 711711 to find 
out how to give blood in your area. 


& Fill in an organ donor card and always carry it 
with you. 


& Only call your doctor out at night if it really 
cannot wait until the following day. 


If you think your local hospital, community 
trust or doctor's practice is doing a really 
good job and you would like to nominate 
them for a Charter Mark award, write to: 


The Charter Mark Awards 
Citizen's Charter Unit 


Cabinet Office, Horse Guards Road 
London, SW1P 3AL 


MORE INFORMATION 


National performance tables 


NHS performance tables are published every year. 
These tables show how health services across Wales 
are performing. They give a selection of important 
areas of hospital and ambulance performance (often 
those which concern people most, such as waiting 
times for treatment and cancelled operations). They 
can help you and your doctor make decisions about 
your healthcare. 


Call Health Information Wales on 0800 66 55 44 for a 
free copy of the tables. 


Local charters 


Health authorities are also agreeing local patient’s 
charters with hospitals, community services, mental 
health services and ambulance services. 


Your health authority publishes information about 
performance against these local charters. 


For more information call 


Health Information Wales 


on freefone 0800 GG 55 44 


The line is open from 9am until 5pm Monday to 
Friday. There is an answerphone service outside 
these hours. 


Phone the helpline for information on: 
® what services the NHS provides; 


® local standards and how authorities perform 
against them; 


® waiting times for hospital treatment; and 


® self-help healthcare groups. 


Produced for the Welsh Office by the Central Office of Information 
2/96 WOFF J08-5040. 


GIFT OF LIFE 


Transplants are now so successful that more and 
more patients could benefit from one. Many 
patients, who could lead normal and active lives, 
still die while they are waiting for a transplant 
because there are not enough donors. 


Becoming an organ donor has never been easier. 
Many people still carry a donor card, but this isn’t 
the only way emergency services can tell if you are 
willing to donate your organs. 


The NHS Organ Donor Register, based at the UK 
Transplant Support Services Authority in Bristol, 

contains the names and addresses of two million 
people who are willing to donate their organs if 
they die. 


To register as a donor, fill in the organ donor form 
and send it to the address given on the form. 


Your details will be registered on the centre’s 
computer. You could help to save lives. 


GIFT OF 


Use this form to register as an organ donor 


When I die, I would like my organs to be used to 
treat other people. Please put my name on the NHS 
Organ Donor Register. 


Please fill in all the details carefully and clearly. 

If you change your mind, you can write to the 
address below and ask for your name to be taken 
off the register. 


(Please print clearly and tick the appropriate boxes) 


Surname 


First names 


Date of birth Male Female | | 


Your Address 


and Postcode ll 


After my death, I would like the following parts of 
my body to be used to treat other people: 


any part of my body or 


my Kidneys my Heart my Liver 


my Corneas my Lungs my Pancreas = 


Your signature 


Date 


Thank you from the people you may help by 


NHS 


donating your organs. 


The NHS Organ Donor 
Register, Organ Donor 


PO Box 14, Patchway, Register 
Bristol BS12 6XR 


Defnyddiwch y ffurflen hon i gofrestru fel 
cyflwynwr organau 


Pan fyddaf yn marw, hoffwn i'm horganau gael eu 
defnyddio i drin pobl eraill. Byddwch cystal â rhoi 
f'enw ar Gofrestr Cyflwyno Organau'r NHS. 


Llenwch yr holl fanylion yn ofalus ac yn glir. Os 
byddwch yn newid eich meddwl, gallwch ysgrifennu 
i'r cyfeiriad isod a gofyn am dynnu'ch enw oddi ar 

y gofrestr. | 


(Printiwch yn glir a thiciwch y blycbau priodol) 


Cyfenw 


Enwau cyntaf 


Dyddiad geni | Gwryw Benyw 


Eich Cyfeiriad = 
a’ch Cod post “. 


Ar ôl i mi farw, hoffwn i'r rhannau canlynol o'm 
corff gael eu defnyddio i drin pobl eraill: 


unrhyw ran o'm corff neu 
f'arennau fy nghalon |_| fyiau 
fy nghorneau f'ysgyfaint fy mhancreas 


Eich llofnod 


Dyddiad | | 


Diolch i chi ar ran y bobl y gallech eu helpu drwy 
gyflwyno'ch organau. 


Cofrestr Cyflwyno 


Cofrestr Cyflwyno 
Organau’r NHS, Organau'r 
Blwch Post 14, Patchway, NHS 

Bryste BS12 6XR 


ies £O} DI Dh â A 2b. 


Erbyn hyn mae trawsblaniadau mor llwyddiannus 
nes y gallai mwy a mwy o gleifion fanteisio drwy 
gael un. Mae llawer o gleifion, a allai fyw bywyd 
normal a gweithgar, yn dal i farw wrth ddisgwyl am 
drawsblaniad am nad oes digon o gyflwynwyr 
organau ar gael. 


Nid yw erioed wedi bod yn haws cyflwyno organau. 
Mae llawer o bobl yn dal i gario cerdyn cyflwyno, 
ond nid dyna'r unig ffordd i'r gwasanaethau brys 
ddweud a ydych yn fodlon cyflwyno'ch organau. 


Mae Cofrestr Cyflwynwyr Organau'r NHS, a leolir yn 
Awdurdod Gwasanaethau Cymorth Trawsblaniadau'r 
DU ym Mryste, yn cynnwys enwau a chyfeiriadau 
dwy miliwn o bobl sy'n fodlon cyflwyno'u horganau 
os byddant yn marw. 


I gofrestru fel cyflwynwr, llenwch y ffurflen cyflwyno 
organau a'i hanfon i'r cyfeiriad a welir ar y ffurflen. 


Caiff eich manylion eu cofrestru ar gyfrifiadur y 
ganolfan. Fe allech chi helpu i arbed bywydau. 


RHAGOR O WYBODAETH 


Tablau perfformiad cenedlacthol 


Caiff tablau perfformiad yr NHS eu cyhoeddi bob 
blwyddyn. Mae'r rhain yn dangos sut mae'r 
gwasanaethau iechyd ledled Cymru'n perfformio. 
Maent yn cynnig detholiad o feysydd pwysig o 
berfformiad ysbytai ac ambiwlansys (sef yn aml y 
rhai sydd o'r pwys pennaf i bobl, fel amserau aros 
am driniaeth a llawdriniaethau wedi'u dileu). Gallant 
eich helpu chi a'ch meddyg i wneud penderfyniadau 
ar eich gofal iechyd. 


Galwch Cyswllt Iechyd Cymru ar 0800 66 55 44 i 
gael copi o'r tablau am ddim. 


Siarteri lleol 


Mae awdurdodau iechyd wrthi yn cytuno ar siarteri 
cleifion lleol hefyd gydag ysbytai, gwasanaethau 
cymunedol, gwasanaethau iechyd meddwl a 
gwasanaethau ambiwlans. 


Mae eich awdurdod iechyd yn cyhoeddi gwybodaeth 
am y perfformiad yn erbyn y siarteri lleol hyn. 


I gael rhagor o wybodaeth galwch 


Cyswllt Iechyd Cymru 


ar freefone 0800 GG 55 44 


Mae'r llinell ar agor o 9am tan 5pm dydd Llun i 
ddydd Gwener. Mae yna wasanaeth peiriant ateb y 
tu allan i'r oriau hyn. 


Galwch y llinell gymorth i gael gwybodaeth: 


® am ba wasanaethau y mae'r NHS yn eu darparu; 

“ am safonau lleol a pherfformiad awdurdodau yn 
erbyn y rhain; 

? am amserau aros am driniaeth ysbyty; ac 


> am grwpiau gofal iechyd hunan-gymorth. 


Cynhyrchwyd ar ran y Swyddfa Gymreig gan y Swyddfa Hysbysrwydd Ganolog. 
2/96 WOFF J08-5040 


ro) OM Me ar 67.8 FAS (09: O): O U U s 9. OJ 
HELPU’R NHS 


Mae’r NHS yng Nghymru wedi ymroi i ddiwallu’ch 
anghenion o ran gofal iechyd, a gwella’n barhaus ar 
ansawdd ei wasanaethau i gleifion. 


Sut y gallwch chithau helpu’r NHS i’ch helpu chi: 


@ Ceisiwch fod yn wybodus am eich iechyd neu'ch 
cyflwr meddygol. Gofynnwch gwestiynau fel bod 
gennych well dealltwriaeth o'r hyn sydd o dan 
sylw a beth yw'r dewisiadau wrth i chi wneud 
penderfyniadau. 


& Rhowch wybod i'ch meddyg, eich deintydd a'ch 
ysbyty os byddwch yn newid eich enw, eich 
cyfeiriad neu'ch rhif ffôn. 


@ Rhowch wybod i'ch meddyg, eich deintydd 
neu'ch ysbyty cyn gynted â phosibl os na allwch 
gadw apwyntiad. Efallai y gallant weld rhywun 
arall yn eich lle chi. 


&e Dychwelwch offer megis cadeiriau olwynion, ffyn 
baglau, ffyn neu fframiau cerdded pan na fydd 
arnoch eu hangen mwyach. 

@ Gadewch i'ch meddyg, eich deintydd, eich 
optegydd neu'ch fferyllydd lleol wybod pa 
wasanaethau sy'n gweithio'n dda a'r hyn y 
credwch fod angen iddynt ei wella. 

@ Rhowch waed yn rheolaidd. Galwch 0345 711711 
i gael gwybod sut i roi gwaed yn eich ardal chi. 

& Llenwch gerdyn cyflwyno organau a'i gario gyda 
chi bob amser. 


& Peidiwch â galw'ch meddyg allan yn y nos oni 
bai nad oes modd aros tan trannoeth. 


Os ydych yn meddwl bod eich ysbyty lleol, 
eich ymddiriedolaeth gymunedol, neu bractis 
eich meddyg yn gwneud gwaith gwirioneddol 
dda ac os hoffech eu henwebu am ddyfarniad 
Nod Siarter, ysgrifennwch at: 


Dyfarniadau Nod Siarter 

Uned Siarter y Dinesydd 

Swyddfa'r Cabinet, Horse Guards Road 
Llundain, SW1P 3AL 


BETH PW WNEUD OS CEWCH 
BROBLEM 


Os oes gennych gwyn am unrhyw un o 
wasanaethau'r NHS, byddwch cystal â'i thrafod yn 


gyntaf gyda'r bobl sy'n darparu'r gwasanaeth — eich 
meddyg, eich ysbyty, eich nyrs cymunedol neu'ch 
canolfan iechyd. 


Os hoffech barhau â chwyn am wasanaethau'r 
ysbyty neu wasanaethau cymunedol, cysylltwch â 
Phrif Weithredwr yr ysbyty o dan sylw. 


Os byddwch yn gwneud cwyn am ysbyty, 
gallwch ddisgwyl: 


& cydnabyddiaeth o fewn 2 ddiwrnod gwaith; ac 


Newydd 


0) â 
Wn ymateb llawn o fewn 4 wythnos. Os bydd yr 


ymchwiliad, yn cymryd mwy, dylech gael 
gwybod am y rheswm dros ohirio a chael 
gwybodaeth gyson am beth sy'n digwydd. 


Os hoffech barhau â chwyn am eich meddyg, 
eich deintydd, eich optegydd neu'ch fferyllydd, 
cysylltwch â'r gangen o'ch awdurdod iechyd lleol 
sy'n ymdrin â gwasanaethau iechyd teulu. 


Os na fyddwch yn fodlon ar yr ymateb a gewch, 
gofynnwch i Gomisiynydd y Gwasanaeth Iechyd 
(yr Ombwdsmon Iechyd) ymgymryd â'ch achos. 
Ffoniwch ef ar 01222 394621. 


Cewch gysylltu â'ch Cyngor Iechyd Cymdeithas lleol 
i gael cymorth a chyngor ar unrhyw adeg. Mae'r rhif 
yn y Tudalennau Melyn. 


GWASANAETHAU CYMUNEDOL 


Os oes angen i chi weld nyrs, bydwraig neu 
ymwelydd iechyd: 


® byddant yn cytuno ar apwyntiad gyda chi cyn 
pen 2 ddiwrnod ar ôl i chi ofyn; a 


- @ byddant yn ymweld â chi o fewn awr o amser yr 
apwyntiad. 


O bryd i'w gilydd, ni fydd modd iddynt gadw'r 
apwyntiad oherwydd achos brys. Os digwydd 
hyn, byddant yn cysylltu â chi'n gyflym i drefnu 
apwyntiad newydd. 


Siarteri gofal cymunedol 


Bydd yr NHS yn gweithio gyda'r awdurdodau lleol 

i gynhyrchu siarteri gofal cymunedol lleol. Bydd y 
rhain yn dangos y safonau gwasanaeth y gallwch 

eu disgwyl oddi wrth wasanaethau iechyd a 
gwasanaethau gofal cymunedol yr awdurdodau lleol. 


GWASANAETHADU IECHYD 


» Os oes gennych broblem iechyd meddwl 
ddifrifol, cewch eich annog i weithio gyda 


gofalwr o’ch dewis a’ch tim iechyd meddwl 
cymunedol lleol, i gytuno ar gynilun i’ch helpu 
i gael y gofal a’r gefnogaeth y mae arnoch eu 
hangen. Fe gewch gadw copi o'r cynllun. 


& Ni ddylai'ch llawdriniaeth gael ei dileu ar y funud 
olaf am resymau nad ydynt yn gysylltiedig â'ch 
cyflwr meddygol. Os digwydd hyn, dylech gael 
eich llawdriniaeth o fewn mis. 


& Dylech gael eich nyrs, eich bydwraig neu'ch 
ymwelydd iechyd eich hun a fydd yn esbonio sut 
y gwnânt yn siŵr y cewch y gofal a'r wybodaeth 
y mae arnoch eu hangen. 


@ Cyn ymadael â'r ysbyty, dylech gael manylion 
ysgrifenedig am unrhyw ofal y bydd yr NHS yn 
ei drefnu ac yn talu amdano, ac unrhyw ofal 
cymdeithasol sydd wedi'i drefnu. 


@ Dylech gael enw rhywun hefyd i gysylltu â hwy i 
drafod unrhyw ofal y bydd arnoch ei angen ar ôl 
ymadael â'r ysbyty. 


Mae'r safonau yn y siarter hon yr un mor 
gymwys i blant ag i oedolion. 
Os bydd rhaid i'ch plentyn fynd i'r ysbyty: 


& dylai gael gofal mewn ward blant, oni bai bod 
yna amgylchiadau arbennig iawn; a 


® dylech allu aros yn agos i'r fan lle mae'ch plentyn 
yn cael triniaeth. 


Caiff Siarter Claf arbennig ar gyfer Plant a Phobl 
Ifanc ei chyhoeddi yn gynnar ym 1996. Galwch 
freefone 0800 66 55 44 i gael eich copi chithau 

am ddim. 


Os oes arnoch angen ambiwlans brys, dylai 
hwnnw gyrraedd o fewn: 


& 14 munud mewn ardal adeiledig; 
® 18 munud mewn ardal wledig; ac 


& 21 funud mewn ardal fwy anghysbell. 


— yn rhoi unrhyw gymorth cyntaf y mae arnoch 
ei angen; ac 


— yn siarad â chi am beth fydd yn digwydd tra 
byddwch yn yr adran. 


@ Os bydd angen eich derbyn i'r prif ysbyty, dylech 
gael gwely yn yr ysbyty o fewn 2 awr. 


P'un a gewch eich derbyn ai peidio: 


e Ni ddylai fod rhaid i chi dreulio mwy na 4 awr 
yn yr adran ddamweiniau neu achosion brys 
fel rheol. 


Clinig cleifion allanol 


@ Ni ddylai fod rhaid i chi aros fel rheol am fwy na 
6 mis am apwyntiad cyntaf. 


e Dylech gael eich gweld o fewn 30 munud o 
amser eich apwyntiad. 


Os oes rhaid i chi fynd i mewn i'r ysbyty, 
cewch ddisgwyl y canlynol: 


e Dylech gael gwybodaeth ysgrifenedig am 
gyfleusterau'r ysbyty, er enghraifft, amserau 
ymweld, gwasanaethau arlwyo a diogelwch, cyn 
i chi fynd neu wrth i chi fynd i mewn i'r ysbyty. 
Mae'n arfer dda i'r wybodaeth ysgrifenedig a 
gewch gynnwys manylion am eich triniaeth. 


® O Ebrill 1996 ymlaen, dylai ysbytai bennu 
safonau lleol ar gyfer arlwyo a fydd yn cynnig 
dewis i gleifion o brydau a dewis o ran faint a 
gânt, yn addas i bob deiet. 


@ Ac eithrio mewn achosion brys, mae gennych 
hawl i gael gwybod cyn mynd i'r ysbyty a gewch 
chi ofal mewn ward un-rhyw neu ward gymysg. 
Ran amlaf, cewch ddisgwyl ystafell ymolchi 
un-rhyw a thoiled un-rhyw. Os byddai'n well 
gennych gael gofal mewn uned un-rhyw neu 
gilfach un-rhyw mewn ward fawr (sydd yr un 
mor breifat â ward un-rhyw), bydd yr ysbyty'n 
parchu'ch dymuniadau os oes modd. 


GWASANAETHADU YSBYTY 


Gwarantau cenedlaethol ynghylch 
amserau aros ysbytai 


Dyma'r amserau aros cenedlaethol ar gyfer triniaeth 
ysbyty: 
® Cewch driniaeth frys yn yr ysbyty o fewn mis. 


® Cewch driniaeth nad yw'n driniaeth frys o fewn 
2 flynedd ar ôl cael eich atgyfeirio gan eich 
meddyg. 


“ Cewch glun neu ben-glin newydd neu 
lawdriniaeth ar bilen ar y llygad o fewn 18 mis 
ar ôl i'ch meddyg eich atgyfeirio. 


® Cewch lawdriniaeth impio i osgoi rhydweli'r 
galon (neu driniaeth debyg ar rydwelïau'r galon 


sydd wedi'u cau) cyn pen y flwyddyn ar ôl y 
diagnosis bod angen un arnoch. 


Mae'r gwarantau hyn yn cynnwys yr amser aros am 
eich apwyntiad cyntaf fel claf allanol yn yr ysbyty. 
Dylech gael yr apwyntiad cyn pen 6 mis ar ôl cael 
eich atgyfeirio gan eich meddyg. 


Gwelir y mwyafrif o gleifion ymhell o fewn yr 
amserau hyn, sef yr amserau hiraf y dylai fod 
yn rhaid i chi ddisgwyl. 


Safonau gwasanaethau ysbyty yng 
Nghymru 
Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys: 


& Dylai meddyg neu nyrs eich gweld o fewn 10 
munud i weld beth yw'r brys ynglŷn â'ch 
problem. Fe fyddant: 


— yn eich holi ynglŷn â'r broblem; 


— yn eich archwilio; 


OF s & Gy, <o: Sem OD)D) 


Mae gennych hawl: 


& i benderfynu i ba fferyllfa yr hoffech gymryd eich 
presgripsiynau; ac 


& i gael eich presgripsiwn wedi'i drafod yn gyflym. 
Cewch ddisgwyl i'r fferyllydd: 


& roi'ch moddion neu'ch ffisig ac unrhyw 
ddeunyddiau ac offer mewn cynwysyddion addas 
gyda chyfarwyddiadau clir ar y label ar sut i'w 
defnyddio; ac 


& esbonio'r cyfarwyddiadau i chi os nad ydych yn 
siŵr sut i gymryd eich moddion neu'ch ffisig neu 
sut i ddefnyddio'ch deunyddiau neu'ch offer. 


Cewch weld fferyllydd heb apwyntiad. Gall fod 
rhaid i chi aros ar adegau prysur o'r dydd, ond 
dylech gael gwybod am achos yr oedi a phryd y 
bydd eich presgripsiwn yn barod. 


Dylai fod gwybodaeth ar ddrws y fferyllfa neu yn y 
ffenestr i ddweud sut i gael presgripsiynau pan fydd 
y fferyllfa ar gau. Fel rheol mae'r papurau lleol yn 
rhoi'r wybodaeth hon hefyd. 


Os nad oes moddion neu ddeunyddiau neu offer 
ar gael yn y stoc, dylai'ch fferyllydd ddweud pryd 
y byddant ar gael. Os yw'n well gennych, dylai fod 
modd i chi gael y presgripsiwn yn ôl, er mwyn 
mynd i fferyllfa arall. 


sew. Wt Gs OO) ue @ BD BD) 


Os ewch i weld optegydd, cewch ddisgwyl i 
hwnnw new honno: 


& ddweud a allwch gael prawf llygaid NHS ac am 
dalebau tuag at gost sbectol neu lensys cyffwrdd; 


& cynnig prawf llygaid i chi, gan gynnwys chwilio 
am unrhyw glefyd neu annormaledd, yn ogystal â 
phrofi'ch golwg; a hefyd 


® cich atgyfeirio at eich meddyg os oes arnoch 
angen unrhyw driniaeth feddygol neu archwiliad 
arall. 


Os oes angen sbectol arnoch, yn union ar ôl 
eich prawf llygaid, rhaid i'ch optegydd roi 
presgripsiwn i chi y gallwch ei ddefnyddio i 
gael eich sbectol. Cewch fynd â'r presgripsiwn 
at unrhyw optegydd a ddewiswch. 


Os bydd eich optegydd yn eich ffitio â lensys 
cyffwrdd, cewch ddisgwyl iddynt: 


@ ddweud faint y byddant yn ei gostio, sut i'w 
defnyddio a sut i ofalu amdanynt; a 


@ rhoi gofal i chi wedyn am o leiaf chwe mis, a 
dweud pa mor aml y dylent eich gweld wedyn. 


CHI <o: DEINTYDD 


Os ydych wedi'ch cofrestru gyda deintydd NHS, 
mae gennych hawl: 


® i ofyn am a chael cynllun triniaeth sy'n nodi'r 
driniaeth y mae'ch deintydd yn credu bod arnoch 
ei hangen, ac amcangyfrif o gost y driniaeth os 
oes rhaid 1 chi dalu; ac 


'i gael cyngor mewn achos brys, a thriniaeth os 
oes ei hangen. 
Os nad ydych wedi'ch cofrestru gyda deintydd 
NHS bydd eich awdurdod iechyd lleol yn 
darparu: 


enwau a chyfeiriadau deintyddion NHS yn eich 
ardal a 


chyngor ar y trefniadau lleol ynglŷn â thriniaeth 
HAGR 
Os cewch eich atgyfeirio at arbenigydd ysbyty, 


byddwch yn cael cydnabyddiaeth o'r atgyfeiriad o 
fewn 14 diwrnod gwaith. 


Siarter practis cich meddyg teulu 


Mae mwy a mwy o feddygon teulu yn cynhyrchu eu 
siarteri eu hunain i'w cleifion. Flwyddyn yn ôl, yr 
oedd siarter gan un o bob chwech o bractisau 
Cymru. Bellach mae siarter gan ymhell dros eu 
hanner. Mae siarteri practisau'n dweud wrthych am y 
gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan y practis. 
Gallant esbonio: 


& suti wneud apwyntiadau; 

e ffyrdd i'ch helpu i ofalu am eich iechyd; 

e sut i gael presgripsiynau mynych; a 

& sut i wneud awgrymiadau i wella gwasanaethau. 


Gallwch helpu'ch practis lleol drwy beidio â galw'ch 
meddyg allan yn y nos oni bai eich bod yn siŵr 
nad yw'n rhesymol i chi neu aelod o'ch teulu aros 
tan trannoeth i weld y meddyg. 


CHI A’CH MEDDYG | 


Mae gennych hawl: 


& i gael eich cofrestru gyda meddyg teulu ac i 
newid i feddyg arall os dymunwch; 


& i gael archwiliad iechyd: 
— wrth ymuno â rhestr meddyg; ac 


— os ydych rhwng 16 a 64 oed a heb weld eich 
meddyg ers 3 blynedd; 


& i gael ymweliad gartref ac archwiliad iechyd bob 
blwyddyn os ydych yn fwy na 75 oed; 


® i gael eich gweld gan ymgynghorydd ysbyty sy'n 
dderbyniol i chi, os bydd eich meddyg yn credu 
bod angen eich atgyfeirio at un; 


® i gael eich atgyfeirio am ail farn os cytunwch chi 
a'ch meddyg fod angen hynny; ac 


& i gael gweld eich cofnodion iechyd, a ddylai gael 
eu cadw'n gyfrinachol o fewn yr NHS. 


Mewn achos brys mae gennych hawl i gael: 


gofal meddygol ar unrhyw adeg, drwy eich meddyg 
teulu, gwasanaeth brys ambiwlans neu adran 
ddamweiniau ysbyty. | 


bd 8 <@) BD BI OLS b0 £0) :7.9 BG) 
AMDANOCH CHI 


Mae’r NHS yn darparu gwasanaethau i fodloni’ch 
anghenion a’ch disgwyliadau, ni waeth beth fo’ch 
oedran neu’ch gallu i dalu. 


Cewch ddisgwyl y canlynol: 

& Cael eich trin â gofal, ystyriaeth a pharch. 

& Cael y math cywir o wasanaeth ar yr adeg gywir 
ac yn y man cywir. 

& Trafod a helpu i benderfynu'r gofal a'r driniaeth 
sy'n iawn i chi. 


& Penderfynu a ydych am gymryd rhan mewn 
ymchwil feddygol neu mewn hyfforddiant i 


fyfyrwyr meddygol ai peidio. 


@ Y caiff eich perthnasau a'ch cyfeillion wybod sut 
mae'ch triniaeth yn dod ymlaen, os dyna'ch 
dymuniad. 


@ Cael gwybodaeth, yn Gymraeg a Saesneg cyn 
belled â phosibl. 


& I'r holl staff a gyflogir gan yr NHS wisgo 
bathodynnau enw. 


Cymorth ychwanegol 


Mae cymorth ychwanegol ar gael os oes arnoch ei 
angen. Er enghraifft, mae gan bobl ag anghenion 
arbennig hawl i gael cymorth wrth ymdrin â'r NHS, 
gan gynnwys cael rhywun i siarad ar eu rhan pan 


fo'i angen. 


SIARTER Y CLAF 


Lansiwyd Siarter gyntaf y Claf yng Nghymru ym 
1991. Cyflwynodd egwyddorion y Llywodraeth yn 
Siarter y Dinesydd i'r NHS drwy ddweud wrthych 
am eich hawliau a thrwy bennu safonau uchel o 
wasanaeth. 


Cyhoeddwyd ail argraffiad ym 1994. Cyflwynodd 
hwnnw nifer o safonau uwch. Dyma drydydd 
argraffiad Siarter y Claf. Mae'n cymryd i ystyriaeth 
arolwg o'ch barn chi ar sut y gallwn ni wella ar ein 
gwasanaethau, er enghraifft drwy leihau'r amser aros 
mewn adrannau damweiniau a chlinigau cleifion 
allanol, a rhoi gwybodaeth gliriach i bobl yn yr 
ysbyty, gan gynnwys manylion triniaeth. Mae'n 
pennu safonau uwch ac yn adeiladu ar lwyddiant y 
ddau argraffiad cyntaf o'r Siarter. 


Ein perfformiad ym 1995 


Ym 1995, yr oedd ein perfformiad yn erbyn y 
safonau canlynol o leiaf cystal â'n perfformiad ym 
1994, ac weithiau'n well. 


@ Yr ydym yn cadw pob gwarant a roesom am faint 
o amser y byddai'n rhaid i bobl aros cyn mynd i 
mewn i'r ysbyty. | 

e Mae dros 9 o bob 10 o gleifion yn cael eu hasesu 
gan feddyg neu nyrs o fewn cyfnod byr ar ôl 
cyrraedd adran ddamweiniau. 


& Mae dros 9 o bob 10 o gleifion y mae angen 
iddynt fynd i'r prif ysbyty o'r adran ddamweiniau 
yn cael gwely o fewn 2 awr. 

e Mae 9 o bob 10 o gleifion yn cael eu gweld o 
fewn hanner awr o amser eu hapwyntiadau 
cleifion allanol. 


e Mae 19 o bob 20 o ambiwlansys brys yn cyrraedd 
o fewn y targedau amser. 


e Mae cleifion yn cael triniaeth fel blaenoriaeth os 
byddwn yn dileu eu llawdriniaethau ar y funud 
olaf. 


@ Mae 11 o gyrff NHS Cymru wedi cael y Nod 
Siarter am wasanaeth rhagorol (ym 1994, 4 o gyrff 
NHS Cymru a enillodd y Nod Siarter). 


o : 0800 66 55 44 


Y SWYDDFA GYMREIG_ 


SIARTER Y CLAF 


SIARTER I GLEIFION | 
YNG NGHYMRU 


GWELLA GWASANAETH 


